










GAN RHYDDERCH, 
Neu, Morgrugyn y Mynydd, 


UYHORDD EDIG GAN JOHN PRYSE, BOOEKSELLER, 
LLANIDLOES & RHAYADER, 








2 


Mesur,— Diniweidrwydd. X 








| Gw randewch gyfeil lion ufudd, mae genyf newydd gân,. 

| A draethaf yma'r awr-hon, i'r mwnwyr glewion glân; 

Y rhai sy'n dwyn trysorau'r mwngloddiau mewn modd 
gwiw, 

I fynu i'r lan o'r dyfnder, yn dyner yn llaw Duw. 


Mae rhai'n yn tramwy llwybrau, yn y dyfnderau du, 
Na 'dwaenodd'r un aderyn sydd yn ehedeg fry; 

Ni chanfu llygaid barcut erioed mo'r llwybrau llaith, 

| Llerhodia'r dynion druain, rhwng creigiau mulain maith. 


Mae rhai'n medd pob arwyddion, yn ddynion glewion 
glwys, 

I chwilio am drysorau, dan ddorau 'r ddaear a 

Er bod mewn dioddefiadau, y'nghanol creigiau crôg 

Os cânt ychydig lwyddiant, hwy ganant fel y Gôg 


Dymchwelant greigiau geirwon yn llwyrion i iawn o'u lle, 
A thynant fwnau gwerthfawr, o 'r ddaear gronfawr gre' ; ||; 
Ymwthio fel cwningod, mae'r dynion hynod hyn, u 
Yn gallwedd drwy fân. gelloedd, rhwng ce bro a 
bryn. 


Maent yn llafurio 'n galed, mewn lludded y'mro 'r llawr, 
'N agored i beryglon o hyd bob munyd awr, 

Mewn ogofaoedd cyfyng, yn ddrwg eu llun a'u lliw, 

Er hyny maent yn llawen y'ngoleu 'r weren wiw. 





'Nghanol lleoedd erchyll, mae ganddynt ddidwyll ddawn, 
I fyned â phob gorchwyl y'mlaen yn anwyl iawn; ' 
Am wneyd eu gwaith mor gymhwys o fewn'i'r dyr us dir, 
Aed son am eu gwroldeb yn siriol drwy bob sir. 































l| Mae rhai yn sincio shympydd y'nghanol corsydd câs, 
. || A rhai mewn gwiw lefelydd, yn rhwygo creigydd cras; 

| - A rhai at bena'u gliniau, mewn hen bydewau dŵr, 

" _ _ || Er hyny, ar eu geneuau, mae siriol wenau'n siwr. 


Mae yno rhai'n trin ccedydd, a'r lleill y pylor poeth, 
AÂ pbawb o un awyddfryd yn ddiwyd ac yn ddoeth, 

| Mewngallu'n eu mân gelloedd y'nghanol brynoedd brau 
I ysgaru yn ysgyrion hên greigiau cledion clau. 





Î (Yn wir mae swn ergydion y pylor creulon cry', 
Yn rhuo fel;taranau, y'nghroth y ddaear ddu; 

A'i fwg sy'n ymddyrchafu fel niwl i fynu o'r fan, 
Does rhyfedd fod rhai dynion mor lewion am y lan.) 


Y nganol baw a sylffer, mae'r mwnwyr cywir call, 

Yn gwneyd eu gwaith yn ufydd dda beunydd yn ddiball; 
Rhain llenwi, a rhai'n hwylio, rhai'n cario cewyll cu, 
A phawb mewn modd dymunol, yn siriol yno gy”. 


Mae rhai yn gwindio shympydd, a'r lleill mewn driff- 
dydd draw, 

Braidd yn noeth-lymyniaid, yn cario bŵs a baw; 

A rhai yn gweithio â phigau eu goren yno gawn, 

Yn wir maent yn feddiannol ar fwynol ddewrol ddawn, 





Mae'n ddiau fod gwŷr cymhwys, haelionus ar y lân, 

X Yn gwneuthur arfau gweithiol yn rhwyddol yn eu rhan ; 

be Sef, gofaint, seiri, a llifwyr, gwŷr ufydd, celfydd call, 
Ond hwy sy'n gorfod enill—i dalu i'r naill a'r llall. 


Hwynthwy sy'n talu i'r golchwyr, y'nghyda'r carwyr 
coed, ts 
' || A'r engineers hefyd, wŷr diwyd iawn ar droed: 















Yn wir maerhai'n oll beunydd, yn bwyta bwydydd brâs, 
A'r hynod fwynwyr heini, yn dioddef cyni câs. 


Ha 


Capdeiniaid grâch swyddogion, sy'n freision iawn o fri, , 
Yn byw ar ffrwythau llafur y mwynwyr cywir cu; 
Nid ydynt yn cael pleser un amser îs y ne', o 
Nag unryw gyfiawn gyfri'* i'w lloni yn un lle. 





Er adeg ein hen deidiau, fu o'n biaenau yn y byd, 

Mae llawer o gyfnewid, er gofid ini gyd, - 
Nid oedd i'w gael pryd hyny, fawr g'ledi o fewn gwlad, 
'Roedd pob llafurwr ffyddlon yn meddu moddion mad. ; 


_ 


Am swllt sy' i'w gael yr awrhon, 'roedd deg i'w gael I 
o'r blaen, s 
Mae pethau 'nawr 'rwyn coelio yn gweithio'n groes i'w||. 
graen; ; “NN 
Boneddwyr, soegwyr segur, sy'n difa'r gweithwyr gwiw, wv 
Drwy. orthrwm câs echrysloes, yn groesi drefniad Duw. ||... 


Truenus fod plant dynion, dan balfau enafon câs, “y ; 





Yn dyoddef c'ledi ac angen o fewn i Frydain frâs, 
A digon wedi ei drefnu gan Dduw i deulu'r llawr, i 
Na raid bod neb mewn angen.o fewn i Frydain Fawr. ì 





* Am eu llafur. 








John 'Pryse, Bookseller, $c., Llanidloes & Rhayader. 


i u EE iS au 








